Machine Translated by Google 


Ina da tambaya a gare ku: Idan za ku mutu yau, kun san tabbas za ku tafi sama? 


Littafi Mai Tsarki ya gaya mana cewa za mu iya tabbata da gaske - zan ba ku wannan tabbacin. Da farko a cikin 
Romawa 3 23 Littafi Mai Tsarki ya ce “Gama dukan mutane sun yi zunubi, sun kasa kuma ga darajar Allah.” 
Kowane mutum ya yi zunubi, wannan abu ne mai saukin fahimta. Littafi Mai Tsarki ma ya ce "tunanin 

wauta zunubi ne" don haka ko tunanin wani abu wauta zunubi ne. Littafi Mai Tsarki ya ce: “Ga wanda ya san 
yin nagarta, amma bai aikata ba, zunubi ne gare shi.” Don haka ko da barin yi 

wani abu mai kyau zunubi ne - don haka dukanmu mun yi zunubi, kuma da gaske, dukanmu muna yin zunubi kowace rana domin babu wani 


daga cikinmu da yake cikakke - "Kamar yadda yake a rubuce: babu wani mai adalci, ba ko d aya." 


Littafi Mai-Tsarki ya kuma gaya mana cewa akwai horo ga zunubinmu - a cikin Romawa 6 23 ya ce "gama 
sakamakon zunubi mutuwa ne". Amma ba wai kawai ba - a cikin littafin Ru'ya ta Yohanna, ya ambaci 

mutuwa ta biyu. Ya ce: “Kuma aka jefa mutuwa da Jahannama a cikin tafkin wuta: wannan ita ce mutuwa ta 
biyu. Duk wanda kuma ba a iske an rubuta shi a littafin rai ba, an jefa shi a cikin tafkin wuta 

Tabbas tafkin wuta shine abin da muke kira jahannama - wurin da za a azabtar da mutane saboda zunubansu 
har abada - wurin wuta da kibiri, wurin azaba mai ban tsoro. A cikin sura ta 21 na Ru’ya ta Yohanna, tana da 
jerin sunayen mutanen da za su je jahannama - ya ce: “Amma masu tsoro, da marasa bangaskiya, da masu 
bankyama, da masu kisankai, da masu fasikanci, da masu sihiri, da masu bautar gumaka, da dukan makaryata, 
za su yi aiki da su. su sami rabonsu a cikin tafkin da ke kone da wuta da kibiri, wato mutuwa ta biyu.". Don haka 
ya ambaci mugayen mutane - kamar masu kisankai ko masu sihiri, amma sai ya ce "duk makaryata za su sami 
rabonsu a tafkin da ke konewa da wuta da kibiritu. 

wanda shine mutuwa ta biyu". Kuma ba shakka dukanmu mun yi karya, don haka dukanmu mun yi zunubi - 
dukanmu mun gaza kamalar Allah kuma mun cancanci shiga jahannama domin dukan makaryata sun cancanci 
jahannama bisa ga Littafi Mai-Tsarki. Dukanmu mun yi karya a da, amma labari mai dad i shi ne, ko da yake mun 
yi zunubi, Allah yana kaunarmu, kuma ba ya son mu shiga jahannama - amma yana da gaske sa’ ad da ya ce 


wad annan mutanen za su yi. rabonsu a tafkin wuta - shi ya sa ya yi wani abu don ya cece mu. 


Littafi Mai Tsarki ya ce: “Amma Allah yana yaba kaunarsa garemu, domin tun muna masu zunubi tukuna, Kristi ya mutu 
dominmu.” Saboda haka dukanmu masu zunubi ne kuma mun cancanci shiga jahannama, amma Littafi Mai Tsarki ya gaya 
mana cewa Yesu ya mutu. Kristi ya mutu dominmu. Abin da Littafi Mai Tsarki yake nufi sa’ad da ya ce ya mutu dominmu - yana nufin 
cewa an azabtar da shi a wurinmu. Yesu Almasihu Tan Allah ne. Ya zo duniya kamar yadda Allah ya bayyana a 
cikin jiki, ya yi rayuwa cikakke marar zunubi, an jarabce shi a kowane abu kamar yadda har yanzu ba mu da 
zunubi. Ya yi mu’ ujizai da yawa, ya yi tafiya a kan ruwa, ya warkar da marasa lafiya, ya ta da matattu, ya mai da 
ruwa ruwan inabi amma kuma ya yi wa’ azin maganar Allah. Idan kun fad i gaskiya. 

mutane da yawa sun yi fushi - don haka akwai mutane da yawa da suka ki Yesu, kuma sun kare har kama Yesu, 
an yi masa duka, an wulakanta shi, bulala kuma a karshe an kushe shi a kan giciye. 

kuma Littafi Mai Tsarki ya ce sa’ ad da yake kan gicciye “Wanda kansa ya d auki zunubanmu cikin nasa 

jiki akan bishiyar". Don haka kowane zunubi da na taba yi, da kowane zunubin da kuka taba yi, kamar Yesu ne 
ya yi shi- Yesu yad auki azabar zunubanmu. Bayan ya mutu a kan giciye, sojoji suka d auke gawarsa suka 
binne shi a cikin kabarin - ransa ya gangara zuwa jahannama kwana uku da kwana uku bayan kwana uku, ya 
tashi daga matattu. Kuma Shi ma 

ya nuna wa almajiran ramukan hannunsa da ramin da ke gefensa don tabbatar da cewa a zahiri ya tashi daga 


matattu. Yesu Kristi ya mutu domin kowane mutum a duniya - Littafi Mai Tsarki ya ce 


Machine Translated by Google 


ya mutu “ba domin zunubanmu kad ai ba, amma domin zunuban dukan duniya kuma” , amma kowa zai tafi 
sama kai tsaye? A’a, da akwai abu d aya da ya kamata mu yi don mu sami ceto—Littafi Mai Tsarki ya yi wannan 
tambayar a Ayyukan Manzanni sura 16: “Ya shugabana, me zan yi domin in sami ceto—sai suka ce: Ku gaskata da 


Ubangiji Yesu Kristi, za ku kuwa tsira. , da gidan ku." 


Ka lura bai ce ba: "ka je coci za ka tsira", lura bai ce "ku ba kudi a faranti ba za a cece ku", lura bai ce ba’ 'Ka canza 


rayuwarka, ka daina yin zunubi, za ka tsira". 


Wad annan abubuwa ne masu kyau da za mu yi, amma abin da kawai dole ne mu yi mu sami ceto shi ne mu gaskata 
da Ubangiji Yesu Kiristi. Yohanna 3:16 ita ce aya da ta fi shahara a dukan Littafi Mai Tsarki- “Gama Allah ya yi kaunar 
duniya har ya ba da makad aici Dansa, domin dukan wanda ya gaskata da shi kada ya lalace, amma ya sami rai na har 
abada.” —Yohanna 3:16. 'Kada ka ce duk wanda ya isa, ba wanda ya canza rayuwarsu ba, amma duk wanda ya gaskata 
da shi. Littafi Mai Tsarki ya ce: “Gama ta wurin alheri ne aka cece ku ta wurin bangaskiya, ba kuwa na kanku ba: baiwar 
Allah ce, ba ta ayyuka ba, domin kada kowa ya yi fahariya.” Ba mu sami ceto ta wurin ayyukan da muke yi ba. , mun 
sami ceto ta wurin gaskata da Ubangiji Yesu Kiristi da kuma dogara ga Ubangiji Yesu Kiristi a matsayin Mai Cetonmu - 


ba ta wurin dogara ga namu ayyukan ba. 


Shi ya sa Littafi Mai Tsarki ya ce ceto kyauta ce - “Gama sakamakon zunubi mutuwa ne: amma baiwar Allah ita ce rai 
madawwami ta wurin Yesu Kristi Ubangijinmu” - Yanzu, kyauta kullum kyauta ce - ba ka da. don samun shi ko biya 
shi - idan za ku sami shi ko ku biya shi, ba zai zama kyauta ba. Ana biyan kyauta daga mai bayarwa kuma ana ba da ita 
kyauta ga mai karba. Yesu Kiristi ya biya domin kyautar cetonmu sa’ ad da ya mutu a kan giciye dominmu. Ya biya 
domin cetonmu da jininsa - abin da za mu yi shi ne 

karbi wannan kyauta ta kyauta kuma ku karba ta wurin gaskatawa da Yesu kawai - ta wurin ba da gaskiya da dogara 
ga Yesu. Ga mafi mahimmancin sashi game da wannan sakon: da zarar mun gaskanta da Yesu Kiristi, ya bamu rai na 


har abada. 


Littafi Mai Tsarki ya ce: “Amma baiwar Allah ita ce rai madawwami cikin Yesu Kristi Ubangijinmu.” Kalmar 
madawwami tana nufin har abada - don haka idan Allah ya ba mu baiwar da za ta dawwama, sau nawa ne za mu 
samu? Sau d aya kawai, domin yana dawwama. Yesu ya ce: “Ina kuma ba su rai madawwami, ba kuwa za su taba 


halaka ba har abada, ba kuwa mai kwace su daga hannuna.” 


Don haka da zarar mun gaskanta da Yesu Kiristi, mun sami ceto har abada - babu abin da za mu taba yi don mu rasa 


cetonmu, Ya yi alkawari “Ba zan taba barin ku ba, kuma ba zan yashe ku ba” kuma “Ba abin da zai iya raba. 
mu daga kaunar Allah wadda ke cikin Almasihu Yesu Ubangijinmu. 


Yanzu, bari mu ce kun yi wani abu marar kyau bayan kun gaskanta da Yesu Kristi, kuma mu ce za ku yi wani abu da ya 


wuce kisa. 


To, to, a fili, idan ka yi kisan kai, Allah zai yi fushi sosai kuma Allah zai azabtar da kai amma wannan hukuncin zai zo a 
wannan rayuwar. To, za mu girba abin da muka shuka a rayuwar nan a matsayinmu na Kirista. Littafi Mai Tsarki ya ce: 
“Gama wanda Ubangiji yake kauna yakan horo, yakan yi wa kowane d an da ya karba bulala.” Misali : lyaye nagari suna 
da dokoki ga 'ya'yansu. Idan 'ya'yansu 


saba dokokinsu, za a gyara su kuma a hukunta su, amma ba za a jefa su ba 


Machine Translated by Google 


daga cikin iyali. Za su ci gaba da zama ‘ya’ yansu ko da sun karya ka’ida- abu d ayanea wurin Allah. 


Littafi Mai Tsarki ya ce: “Amma duk wad anda suka karbe shi, ya ba su iko su zama ‘ya’ yan Allah, har ma 

wad anda suka gaskata da sunansa.” Don haka idan kun gaskanta da sunan Yesu Kiristi don ceto, kai d an Allah 
ne, kai d an Allah ne, kuma kamar yadda iyaye suke da ka'idodinsu. 

'ya'yan, Allah yana da tsari ga 'ya'yansa. Idan ka karya dokokin Allah, zai hore ka a rayuwar duniya. 

To, idan kun yi babban zunubi kamar kisan kai, za ku sami babban hukunci, idan kun yi zunubi mai girma 

kamar zina, za ku sami babban hukunci. Idan kun yi karamin zunubi, za ku sami karamin hukunci. Amma za a 
hukunta ku saboda zunubanku a cikin rayuwar nan, kuna d an Allah - amma har yanzu za ku zama d ansa, zai 


kaunace ku, ba zai taba barin ku ba kuma ba zai yashe ku ba. Allah kullum dan Allah ne. 


Da zarar mun sami ceto - kullum muna samun ceto domin muna da rai na har abada. Ba ku taba isa ku sami 
ceto don farawa ba. Ba za ku taba zama mummuna ba har ya kai ga zai d auke ceton ku domin duka ta wurin 


alheri ne - don haka sai ku sami ceto sau d aya kawai. 


Yanzu, bari mu yi bita mai sauri: dukanmu masu zunubi ne, dukanmu mun cancanci zuwa jahannama. Yesu 
Kiristi yana kaunar mu, ya mutu a kan giciye dominmu, an binne shi kuma ya tashi daga matattu - wanda ya biya 


farashin zunubanmu kuma yana ba da ceto kyauta ga duk wanda zai sami wannan kyauta ta wurin gaskatawa 
da Yesu. 


Don haka, idan ka gaskata cewa za ka je sama domin kai mutumin kirki ne, to, za ka je jahannama domin ba ka 


dogara ga Yesu kad ai ba - kana dogara ga kanka. 


Idan kuna tunanin za ku je sama domin kuna zuwa coci, kuma kuna rayuwa mai kyau, kuma kun daina yin 
zunubi, kuma kun juyo daga zunubanku - wannan yana nufin kuna dogara ga ceto na tushen ayyuka kuma 


kuna dogara. dogara ga kanku - Kuna bukatar sa dukan bangaskiyarku da dogara ga Yesu Kiristi kad ai domin 
ku sami ceto. 


Yesu ya yi gargad i cewa mutane da yawa za su zo wurinsa a rana ta karshe kuma su ce: ‘Ya Ubangiji, Ubangiji, ba 
mu yi annabci da sunanka ba, da sunanka kuma muka fitar da aljanu, kuma cikin sunanka muka yi ayyuka masu 


banmamaki da yawa? Sa'an nan zan ce musu, ‘Ban taba saninku ba, ku rabu da ni, ku masu aikata mugunta." 


Ka lura da abin da wad annan mutane suka ambata - mun yi duk wad annan ayyukan. Sun yi zaton za su iya 


samun sama ta wurin ayyukansu. 


Amma Littafi Mai Tsarki ya ce ceto ba na ayyuka ba ne, domin kada kowane mutum ya yi fahariya.’’ - Dole ne ka 
ba da gaskiya ga Yesu, ba a cikin kanka ba, don haka idan kana jin wannan sakon yanzu kuma ka gaskata cewa 
Ubangiji Yesu ne. Kristi ya mutu domin dukan zunubanku, kuma ya tashi kuma, kuma kun gaskanta cewa ceto 
shine kawai ta dogara ga kammala aikinsa akan giciye kuma kuna shirye ku sa dukkan bangaskiyarku ku dogara 
gareshi - Ina gayyatar ku kuyi addu'a. wata gajeriyar addu'a tare da ni wacce a cikinta za ku iya rokon Allah ya cece 
ku nan da nan kuma wannan lamari ne guda d aya - sake haifuwar abu d aya ne. Zan jagorance ku cikin addu'a - 


zaku iya maimaita bayana kawai. 


Machine Translated by Google 


Amma ka tabbata ka gaskata wannan kuma kana fad in haka daga zuciyarka - Dear Yesu, na san cewa ni mai 
zunubi ne, na san cewa na cancanci shiga jahannama, amma na gaskanta cewa ka mutu a kan gicciye domin 
dukan zunubaina, da tashi daga matattu. Don Allah ka cece ni a yanzu, kuma ka ba ni rai madawwami. Yesu kawai 


na dogara gare ka, Amin. 
Yanzu, idan kun yi addu'ar wannan addu'ar kuma kuka gaskata, kun sami ceto kuma za ku sami ceto har abada. 


Kuma wannan shine mafi kyawun albishir, shi ya sa kalmar bishara ke nufin "labari mai dad i". Labari ne mai girma. 
Yanzu da ka sami ceto, kana da zabi biyu: za ka iya ci gaba da rayuwa kamar yadda duniya ke rayuwa, kuma za a sami 
ceto, har yanzu za ka je sama amma za ka ci gaba da zama. 


horo daga Allah. 


Kuma ba za ku sami albarkar Allah kamar yadda ya kamata ba ko kuma za ku iya fara zuwa cocin masu baftisma mai 
kyau, karanta Littafi Mai Tsarki, karin koyo, bin dokokin Allah, da yin abubuwan da Allah yake so ku yi, sa'an nan kuma 


ku. za'a godewa Allah. Nagode da sauraron wannan sako, Allah ya saka da alheri, kuma a yini mai girma. 


